


LISA DAL Y SARN. 


Mae son am lawer merch, 
A. son mae'n debyg fydd, . 
'Tra paro swyn mewn serch, 
—- A 'roglau pêr y gwydd ; 
' Ond er pob son y sydd, 
Y glanaf "nôl fy marn, 
Âr ddol neu dwyn, 
A'r pura'i swyn, 
Yw Lisa Dal y Sarn. 





Os cul yw Aeron fwyn, 

| Gwna les o gylch y tir; 

| Os ar eì min mae brwyn, 

| Mae hefyd feillion îr, 

o A llawer derwyn wech, 
| j Nad rhwydd ei gwneyd yn ddarn, 
| Wna'r las-fro'n ddryd ; 

WN Ond dim fel pryd 

| .*.__ Hoff Lisa Dal y Sarn. 


î Rhai ant i wledydd pell, 
A. I wel'd hynodion byd, 











2 


Pan allant llawer gwell, 
Yn nhre foddloni ^n bryd ; 
Pe chwilient barthau'r byd 
O hyn i ddydd y farn, 
Am brydwedd deg, 
'Chaent ddim mor chweg, 
A Lisa Dal y Sarn. 


Mae hon 'run iaith a'i mam, 

A'i,gown o wlanen gwlad ; 

Os: gofyn neb paham, 

Yr achos byth ni wad ; 

Ond er mor wledig yw, 

Yr ebol gora'n garn, 
Braid gwibia'n gynt, 
Drwy'r awel wynt, 

Na Lisa Daly Sarn. 


Drwy 'roglaidd dymhor haf, 
Pa beth mor fyga hon ?._- 
A'r gauaf beth a gaf 
Mor wresog wrth fy mron ?. 

Dan boethaf lewyrch haul. 
Mae'n gordial 'nol fy marn, 
A pheth y nos . 
Rhag duaf lo's, 
Fel Lisa Dal y Sarn? ' 


Tra DN r crychydd glas 
Ar ffinwydd mawr Llan Llur, a 
Tra cedfydd llygad gwas ì. 
R afallen hardda'r mur; bl 
Tra gwasgir merch at fron, | 
Ar dwyn neu weirog garn, ” 
Pereiddiaf glod 
Fydd is y rhod 
I Lisa Dal y Sarn. 










CAN 
DDAU GARIAD, 


YN KIDWELY, 
Am fod y Tylreyth yn ceisio eu hatal i Briodi, 
yr hyn oedd yn anmhosibl. 
ŷ HA ND 
Tôn,— Y. Cymafod, Disigl.. 
Clywch am fab a merch sydd yn câru, 
_ A'u tylwyth yn tynu yn groes; 
Dewisent eu dau gael eydoesi 
Yn lanwedd hyd ddiwedd eu hoes ; 
Ac er bod eu tylwyth i'w herbyn 
I'w hattal i fyned ynghyd, 


t Mae'r cariad yn fwyfwy yn enyn, 

lu Ar ' Hwy fyddant yn briod rhwy bryd. 
Pe Ffolineb mawr yw gwrthwynebu 

( Rhai fyddo yn caru'n ddidor, 

L^ Run man ceisio atal yr afon >. 


_ I fyned i waered i'r mor; 

Mwy esmwyth i'r tylwyth dawelu, 
» A pheidio a chynnyg mor ffol 
| I rwystro y rhai sydd yn caru— 
Ni ellir troi natur yn ol. 














4. 





All dyfroedd y moroedd ddim oeri 
Gwir gariad a'i fwriad mor faith, 
Ac ni all y tan ddim ei losgi, 
Na'r gwyntoedd ai chwalu ychwaith ; 
All brenin ar orsedd ei deyrnas, 
' Na grym holl alluoedd y llawr, 
Nac unrhyw offeryn eu lluddias— 
Mae cariad a'i fwriad rhy fawr. 


Ni all unrhyw sen na chroesineb, 0 
Ddim atal gwir gariad lle b'o; 

Dau'n caru a'u llon'd o ffyddlondeb, î 
Pob dyfais er trais ni wna'r tro; Fm 


Run man ceisio atal yr haulwen MM 
I droi yn ffurfafen y nen, 

A rhystro rhai'n caru'n eu helfen— 
Hwy fynant eu hamcan i ben. 


Mae cariad fyw gwerthfawr n na'r hollfyd, 
Ni ellir ei brynu er braint; 
Anturiodd llaweroedd eu bywyd â 
O gariad gan gymaint ei faint; | 
Eill uchder na dyfnder eu rhwystro, 
.. Nac amser neu bellder y byd, 
Na'r hyn oll a ellir dyfeisio, 
Ond angau eu hatal ynghyd, 





